Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Ispesyal na Isyu 
Marso 29, 2009 
www.philippinerevolution. net 


Kamtin ang mas malalaki 
pang tagumpay sa digmang bayan 


Mensahe ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Marso 29, 2009 


alang hanggang kagalakan nating ipinagdi- 
W riwang ang ika-40 anibersaryo ng pagtatatag 
ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngayong 
Marso 29 sa absolutong pamumuno ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas. Mula noon, nagkamit ang BHB ng 
malalaking tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka 
ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagla- 
ya at demokrasya sa pamamagitan ng matagalang dig- 
mang bayan laban sa imperyalismong US at mga lokal 
na nagsasamantalang uring malalaking kumprador at 
panginoong maylupa. 
Binabati natin ang la- 
hat ng Pulang kumander at 
mandirigma, mga kadre at 
kasapi ng Partido 


sa BHB at ang malawak na masa ng sambayanan sa ka- 
nilang naipon at kasalukuyang mga tagumpay. Iniuu- 
kol natin ang pinakamataas na parangal sa lahat ng 
ating rebolusyonaryong martir at bayani. Ang ating 
mga tagumpay mula nang itatag ang Partido at BHB 
ay nakamit natin dulot ng ating matatayog na rebolu- 
syonaryong prinsipyo, tapang, tiyaga, pagpupunyagi, 
puspusang pakikibaka at mga sakripisyo. 

Ang BHB ngayon ang pinakamalaking rebolusyo- 
naryong hukbo na naitayo ng sambayanang Pilipino sa 
buong bansa. Mas malaki at mas malakas ito sa rebo- 
lusyonaryong hukbo ng Pilipinas na lumaban sa kolo- 
nyalismong Espanyol mula 1896 hanggang 1898 at la- 
ban sa imperyalismong US mula 1899. Mas malaki at 

; mas malakas din ito sa Huk- 
bong Bayan Laban sa Hapon 
noong 1942-45 at Hukbong 

(N Mapagpalaya ng Bayan 
`XS N mula 1949. 


aa 
Ky ESS 


Di hamak na mas malakas nga- 
yon ang BHB kaysa noong dekada 
1980. Naging mahusay itong pwer- 
sa sa paglaban sa kaaway, sa pag- 
papalaganap ng rebolusyonaryong 
propaganda, sa pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa masa sa mga kam- 
panyang nagsusulong ng kanilang 
pambansa at demokratikong mga 
karapatan at mga interes. Ito ang 
pangunahing organisasyon sa pag- 
gapi at pagpapabagsak sa reaksyu- 
naryong estado at pagtatayo ng 
demokratikong gubyernong bayan. 
Matagumpay nitong napagsasanib 
ang rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka, reporma sa lupa at 
pagtatayo ng baseng masa. 

Nakapagpundar ito ng lakas sa 
pamamagitan ng paglulunsad ng 
mga taktikal na opensiba sa yugto 
ng estratehikong depensiba at ti- 
natanaw nito ang paglulunsad ng 
mas malalaking opensiba sa susu- 
nod na mga yugto ng digmang ba- 
yan. Hinaharap nito ang kahilingan 
para sa reporma sa lupa at lahat ng 
iba pang kahilingan para sa pam- 
bansa at panlipunang paglaya. Ka- 
ya nakuha nito ang paglahok at su- 
porta ng masang magsasaka at bu- 
ong sambayanan sa armadong re- 
bolusyon. 

Sa pamamagitan ng BHB, naka- 
pagtayo ang mamamayan ng mga 
rebolusyonaryong organo ng demo- 
kratikong kapangyarihang pampuli- 


tika. Kumukuha ng lakas ang mga 
ito sa mga organisasyong masa at 
kampanyang masa. Tangan ang 
BHB bilang sandata, umuunlad ang 
demokratikong gubyernong bayan 
at tumutungo sa paggapi at pagha- 
lili sa reaksyunaryong estado ng 
malalaking komprador at pangino- 
ong maylupa. 

Nakinabang ang BHB sa Unang 
Dakilang Kilusang Pagwawasto la- 
ban sa mga oportunistang Lavaista 
at sa kriminal na pangkating Taruc- 
Sumulong noong dekada 1960 at 
1970 at sa Ikalawang Dakilang Ki- 
lusang Pagwawasto noong dekada 
1990. Sa pamamagitan ng mga ki- 
lusang pagwawastong ito, muling 
napagtibay ng BHB ang mga sali- 
gang rebolusyonaryong prinsipyo 
at nagawang pangibabawan ang 
mga pagkakamali at kahinaan sa 
ideolohiya, pulitika at organisa- 
syon at palaging bumabangon na 
ibayong malakas. 

Napangibabawan ng BHB ang 
malalaking hamon ng mga kampan- 
yang panunupil ng militar at ng 
pasistang diktadurang Marcos at 
mga sumunod na rehimen. Pinatu- 
nayan nito sa buong mundo na ma- 
tagumpay na maisusulong ang ma- 
tagalang digmang bayan sa isang 
pulu-pulong bansang malakolonyal 
at malapyudal na pinaghaharian ng 
imperyalismong US at ng pinakatu- 
so at pinakamalulupit na papet. 


Sa pamamagitan mismo ng 
paglaban sa armadong kontra-rebo- 
lusyon lumakas at sumulong ang 
BHB. Ganap nitong nabigo at na- 
gapi ang Oplan Bantay Laya 1 
(OBL1) noong 2001-2006 at ang 
Oplan Bantay Laya 2 (OBL2) mula 
2006. Ang malulupit na atake ng 
rehimeng US-Arroyo laban sa mala- 
wak na masa ng sambayanan, kabi- 
lang ang mga komunidad at mga di 
armadong aktibista mula sa iba't 
ibang saray ng lipunan, ay naghi- 
walay at nagpahina sa rehimeng 
ito at sumira rito sa mata ng buong 
mundo. 

Mataas ang prestihiyong tina- 
tamasa ngayon ng BHB bilang re- 
bolusyonaryong pwersa. Namumu- 
kod ito bilang magiting na pwer- 
sang panlaban kontra sa kabulukan 
ng reaksyunaryong naghaharing 
sistema sa Pilipinas at laban sa ka- 
salukuyang papet, korap, malupit 
at sinungaling na rehimen. Habang 
lumalala ang krisis ng pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista at lokal 
na naghaharing sistema, sinasa- 
mantala ng BHB ang napakainam 
na kundisyon para sa digmang ba- 
yan at ito'y nagkakamit ng mas ma- 
lalaking tagumpay at nakaiipon ng 
lakas. Ang malawak na masa ng 
sambayanan ay sumisigaw na paig- 
tingin ang digmang bayan at nag- 
susulong ng lahat ng anyo ng paki- 
kibaka. 


I. Lumalalim na depresyon ng pandaigdigang kapitalismo 


amakailan 


lamang ay ipinangangalandakan ng 


pandaigdigang sistemang kapitalista. 


mga imperyalista at mga tagasunod nito na ang 
China, Soviet Union at iba pang estadong rebisyunis- 
ta, na pinalabas nilang mga sosyalista, ay saklot no- 
on ng kaguluhan at nagsasagawa ng ganap at lanta- 
rang panunumbalik ng kapitalismo. Idinedeklara ni- 
lang wala raw pag-asa ang adhikain ng pambansang 
paglaya at sosyalismo at ang kasaysayan daw ay di na 
lalampas sa kapitalismo at demokrasyang liberal. Mu- 
la noon, ang mga monopolyong kapitalista ay naglun- 
sad ng mga opensiba sa ideolohiya, pulitika, ekonom- 
ya at militar laban sa uring manggagawa at mga rebo- 
lusyonaryong pwersa. Ngayon, gumuguho paloob ang 


2 


Ang pinakamalalang krisis sa pinansya at ekonom- 
ya ng pandaigdigang sistemang kapitalista mula no- 
ong Great Depression! ay mabilis na kumalat mula sa 
US bilang sentro at patuloy na lumalalim nang walang 
malinaw na katapusan. Tumutungo na ito sa pagiging 
Greater Depression at nananalasa sa mga pwersa ng 
produksyon at sa buhay ng malawak na masa ng ma- 
mamayan sa buong mundo. Noon pang ikalawang ha- 
ti ng 2007 nagsimula ang kasalukuyang depresyon, 
subalit pilit pa rin itong tinatawag na simpleng rese- 
syon ng mga imperyalista at lokal na reaksyunaryo. 

Bumagsak na ang patakaran ng “neoliberal na glo- 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


balisasyon.” Bigung-bigo itong lu- 
tasin ang palagiang tendensya ng 
monopolyong kapitalismo na ma- 
ging tigil at tumungo sa palalang 
mga siklo ng kasiglahan at pagbag- 
sak. Ang imperyalismong US at ang 
buong pandaigdigang sistemang 
kapitalista ay sinasaklot ng sakuna 
at kapanglawang pang-ekonomya. 
Malawakang tinutuligsa ang dogma 
ng “malayang pamilihan” bilang 
ipokritong islogan ng monopol- 
yong burgesya para isapribado ang 
tubo at “isosyalisa” ang pagkalugi. 

Ilang trilyong dolyar na ang na- 
iabot ng gubyernong pederal ng US 
sa mga higanteng bangko at iba 
pang korporasyong pinansyal mula 
2007. Huli at kulang ang mga hak- 
banging ginawa nito para sa pan- 
samantalang ginhawa ng maliit na 
porsyento ng ilampung milyong 
mamamayang nawalan ng hanap- 
buhay, bahay, impok, pondong 
pampensyon at mga panlipunang 
benepisyo. 

Tatlong dekadang ipinatupad 
ng mga imperyalistang kapangyari- 
han sa pangunguna ng US ang pa- 
takarang pagbababa ng antas ng 
sahod ng mga manggagawa, pag- 
babawas sa badyet sa serbisyong 
panlipunan at paglalaan ng mas 
malaking kapital sa monopolyong 
burgesya para umano labanan ang 
istagnasyon at implasyon at pala- 
guin ang ekonomya. Ang penome- 
non ng istagplasyon noong dekada 
na pasahod at gastos panlipunan 
ng gubyerno at di sa labis na aku- 
mulasyon ng kapital sa kamay ng 
iilan, sa lumalaking kumpetisyon 
ng mga imperyalistang kapangyari- 
han at sa demand-pull inflation? 
dulot ng labis na gastos militar. 

Nagpirmi ang mga imperyalis- 
tang kapangyarihan ng pandaigdi- 
gang hatian ng paggawa kung saan 
hinahawakan nila ang high-tech na 
produksyon ng mga kagamitan sa 
produksyon at iba pang malalaking 
produkto (mga armas at bilihing 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


Ang problema ng monopolyong kapitalismo sa pagbababa 
ng antas ng sahod at kita ng mga manggagawa sa mga im- 
peryalistang bansa at sa ibayong dagat ay ang paulit-ulit na 
krisis ng sobrang produksyon na laging mas malala sa ba- 


wat pagkakataon. 


panluho), pinagbibigyan ang ilang 
bansa na lumikha ng ilang saligang 
produktong industriyal at mga ma- 
lamanupakturang pangkonsumo na 
mababa ang dagdag-halaga at pi- 
nagsisilbi ang malaking mayorya 
ng mga bansa bilang tagasuplay ng 
murang paggawa at hilaw na ma- 
teryales. 

Ang problema ng monopolyong 
kapitalismo sa pagbababa ng antas 
ng sahod at kita ng mga mangga- 
gawa sa mga imperyalistang bansa 
at sa ibayong dagat ay ang paulit- 
ulit na krisis ng sobrang produk- 
syon na laging mas malala sa ba- 
wat pagkakataon. Kaya ang pataka- 
rang “neoliberal na globalisasyon” 
ay paulit-ulit na nagbubunsod ng 
papalubhang krisis pampinansya at 
pang-ekonomya sa paglipas ng mga 
dekada. 

Gayunpaman, ipinagpalagay ng 
mga imperyalistang tagagawa ng 
patakaran na laging mapangingiba- 
bawan ang mga krisis na iyon sa 
pamamagitan ng deregulasyon ng 
pamilihang pampinansya at pagba- 
ling sa pangungutang. Sa pamama- 
gitan ng inutang na pondo, ipinag- 
palagay na masasawata ng mono- 
polyong burgesya ang tendensyang 
bumagsak ng tantos ng tubo, mai- 
igpawan ng mga estado ang tuma- 
taas na antas ng depisit sa badyet 
at kalakalan, at makapagmamanti- 
ne ang mga pamilya ng mataas na 
antas ng konsumo sa kabila ng 
pagbawas ng regular na empleyo at 
kita. Pero bagamat pana-panaho'y 
ang pondong inutang ay tila nag- 
papatatag sa tinaguriang malayang 
pamilihan at nakalilikha ng ilu- 
syong lumalago ang ekonomya, ang 
di sustenableng akumulasyon ng 
utang ay magbabagsak sa buong 


ekonomya sa kalaunan. 

Ang kasalukuyang malubhang 
krisis sa pinansya at ekonomya ay 
nakaugat sa (a) pagsasagad ng tu- 
bo sa pamamagitan ng todo-to- 
dong pambabarat sa lakas pagga- 
wa; (b) akumulasyon kapwa ng ka- 
pital sa produksyon at pinansya sa 
kamay ng monopolyong burgesya 
sa takbo ng kumpetisyon: (k) krisis 
ng sobrang produksyon na huma- 
hantong sa sobra pang akumula- 
syon ng kapital: at (d) paghahabol 
ng monopolyong burgesya na luta- 
sin ang tendensyang bumagsak ng 
tantos ng tubo sa pamamagitan ng 
pagpiga ng tubo mula sa mga bu- 
lang kapital at lantay na ispekula- 
syong pampinansya. Ito ang dahi- 
lan ng walang rendang paglaki ng 
pautang at suplay ng salapi, pag- 
iimbento ng derivatives,3 bula sa 
pinansya at pagpapalobo sa halaga 
ng mga ari-arian. Ang pinansyali- 
sasyon ng ekonomya sa kamay ng 
oligarkiya at ang sobrang akumula- 
syon ng kapital sa pinansya para 
iyo'y kontrolin at gamitin sa ispe- 
kulasyon ang siyang katangian ng 
US. 

Ang patakarang “neoliberal na 
globalisasyon” ay nagpabilis sa 
konsentrasyon at sentralisasyon ng 
kapital sa kamay ng mga imperya- 
listang kapangyarihan, kung saan 
kinakamal ng US ang 70% ng pan- 
daigdigang kapital. Upang ibaba 
ang antas ng sahod sa ekonomya 
ng US, nagpasya ang monopolyong 
burgesya ng US na ilipat ang manu- 
pakturang pangkonsumo sa mga 
bansa kung saan napakamura ng 
paggawa tulad ng China at gamitin 
ang inutang na pondo para abono- 
han ang napakalaking depisit sa 
pakikipagkalakalan sa mga mayor 


3 


Naggigiit ang mga manggagawa, kabataan, migrante at iba 
pang mamamayan ng mga demokratikong karapatan at ka- 


na bansa sa Europe, sa Japan, Chi- 
na at iba pa. 

Subalit hindi lang basta ma- 
hayaan ng monopolyong burgesya 
sa US na bumagsak ang regular na 
empleyo at kita ng uring mangga- 
gawa at panggitnang uri sa US. 
Nagpakana ito ng sunud-sunod na 
bulang pampinansya: ang bula ng 
savings and loans association no- 
ong 1986-89, ang bulang high- 
tech4 noong 1995-2000 at ang bu- 
la sa pabahay nitong 2002-2006 
upang makapangutang ang uring 
manggagawa at panggitnang uri ng 
pambili ng mga sapi at pasaluhin 
sila sa “di maipaliwanag na kara- 
ngyaan” at “pagbubuhay maya- 
man” at sa bandang huli'y pagna- 
kawan at alisan sila ng ari-arian. 

Sa kumpas ng US, pare-pare- 
hong sinunod ng monopolyong 
burgesya, partikular ang oligarkiya 
sa pinansya sa lahat ng imperyalis- 
tang bansa, ang patakarang “neoli- 
beral na globalisasyon.” Kaya lahat 
ng imperyalistang bansa ay malub- 
hang tinamaan ng matinding krisis 
at nagpakalat ng salot sa iba pang 
bansang may bilateral at multilate- 
ral na relasyong pang-ekonomya at 
pampinansya sa kanila. 

Walang lubay ang monopolyong 
burgesya sa mabangis na maka- 
uring pakikitunggali sa proletarya- 
do at mamamayan gamit ang mga 
instrumento ng estado poder (lahat 
ng sangay ng gubyerno, laluna ang 
mga pamwersang makinarya) para 
supilin ang karapatang mag-unyon 
at iba pang demokratikong karapa- 
tan at ibaba ang sahod at kita ng 
mga manggagawa. Ginamit din ni- 
to ang sistemang pang-edukasyon, 
ang masmidya at iba pang paraang 
mapanghimok upang ilihis ang 
uring manggagawa mula sa mulat 
at organisadong makauring pakiki- 


4 


tarungang panlipunan. 


baka. 

Subalit dumating na ang oras 
ng pagtutuos. Sa pinakamayaman 
at pinakabuktot na bansa sa daig- 
dig, napopoot ang masa ng samba- 
yanan dahil walang kagyat at sapat 
na hakbangin para sa panandaliang 
ginhawa ng uring manggagawang 
nawalan ng hanapbuhay, binawian 
ng mga bahay, nawalan ng mga 
pondong pampensyon na nawaldas 
sa 401k at iba pang panggagan- 
tso, dumaranas ng kawalan o kaku- 
langan ng tulong para sa disemple- 
yo, tulong medikal at iba pang be- 
nepisyong panlipunan. Ang pagma- 
matigas ng mga upisyal at ng oli- 
garikiya sa pinansya sa “neoliberal 
na globalisasyon” ay humahadlang 
o umaantala sa pagpapatupad ng 
mga hakbanging Keynesian sa pag- 
sisikap na pasikarin ang pamilihan 
at produksyon. 

Kumakalat ang diskuntentong 
panlipunan at kaguluhan sa lahat 
ng imperyalistang bansa--sa US, 
European Union, Japan at Russia. 
Naggigiit ang mga manggagawa, 
kabataan, migrante at iba pang 
mamamayan ng mga demokrati- 
kong karapatan at katarungang 
panlipunan. Nagkakaroon ng pola- 
risasyon sa mga imperyalistang 
bansa habang tinatangka ng mono- 
polyong burgesya na ilihis ang ma- 
mamayan mula sa mga kagyat na 
isyung panlipunan at pampulitika 
sa pamamagitan ng mga islogan at 
hakbanging sobinista, rasista, an- 
ti-terorista at nang-uupat ng gera. 

Sa ano't anuman, ang kasaluku- 
yang malubha at matagalang krisis 
sa ekonomya ay naghahapag ng 
paborableng kundisyon para sa ur- 
ing manggagawa at buong samba- 
yanan sa mga imperyalistang bansa 
upang magtayo ng mga progresibo 
at rebolusyonaryong partido, orga- 


nisasyon at kilusang masa laban sa 
monopolyong kapitalismo at para 
sa sosyalismo. Ang malawak na ma- 
sa ng sambayanan ay kailangang 
umahon sa pang-ekonomya at pan- 
lipunang kumunoy, manaig sa ma- 
panupil at agresibong mga instru- 
mento ng imperyalistang estado at 
magtaguyod ng rebolusyonaryong 
pagkakaisa ng lahat ng bayan. 

Tila lumalayo ang rehimeng 
Obama sa pinakamasasahol na ka- 
tangian ng “pandaigdigang gera la- 
ban sa terorismo” na ipinamarali ni 
Bush. Subalit ang imperyalismong 
US pa rin ang numero unong pwer- 
sang mananakop sa Iraq, Afghanis- 
tan at Palestine, sa interbensyong 
militar sa Pilipinas at maraming iba 
pang bansa at nagmamantine ng 
daan-daang base militar at aban- 
teng himpilan sa buong mundo. 
Dapat magkaisa ang mamamayan 
sa mga imperyalistang bansa at 
ibang bansa sa mundo at kumilos 
laban sa mga gerang agresyong ini- 
lulunsad ng US at iba pang imper- 
yalistang kapangyarihan. 

Habang lumalala ang krisis 
pampinansya at pang-ekonomya, 
lumalakas ang tendensya sa hanay 
ng mga imperyalistang kapangyari- 
han tungo sa multipolarisasyon at 
mas matinding tunggalian para sa 
panibagong paghahati ng mundo. 
Walang epektibong sentro ang mga 
imperyalista para pagkaisahin ang 
pangkalahatang mga patakaran sa 
ekonomya maging ang mga kagyat 
na patakaran sa pinansya at pana- 
nalapi. Di tulad ng dati, wala nga- 
yong iisang bansa tulad ng US o 
pampinansyang institusyon tulad 
ng IMF na makapagsasabing may 
sapat na pondong maipauutang pa- 
ra sa istabilisasyon. Nakikiusap ang 
US at IMF sa China, Japan at ilang 
bansang nagpoprodyus ng langis 
na maglaan ng mas malaking pon- 
do, na para bagang hindi apektado 
ng krisis ang naturang mga bansa. 

Anumang imperyalistang esta- 
do na seryoso sa paglikha ng mata- 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


tatag na empleyo ay may tenden- 
syang bumalangkas ng sariling pla- 
no para muling buhayin ang pro- 
duksyon. Ang rehimeng Obama ay 
naakusahan na ng proteksyunismo 
ng ibang bansang imperyalista da- 
hil sa pagtatakda ng rekisitong 
“Buy American” sa planong pagpa- 
pasikad sa ekonomya at sa pagbibi- 
gay ng tuwirang suportang pampi- 
nansya sa mga higanteng tagagawa 
ng sasakyan at iba pang kumpanya 
sa manupaktura. 

Taliwas sa aroganteng unilate- 
ralismo ng rehimeng Bush, binibig- 
yang-diin ng rehimeng Obama ang 
multilateralismo sa pakikipagrela- 
syon ng US sa mga alyado nito at 
gayo'y nagtatangka itong gawing 
mas epektibo ang mga imperyalis- 
tang panghihimasok at gerang ag- 
resyon sa ilalim ng kumand ng US. 
Ngunit binabanat ng lumalalang 
krisis sa ekonomya at pag-aagawan 
sa pagkukunan ng enerhiya, hilaw 
na materyales, mga pamilihan at 
larangan ng pamumuhunan ang re- 
lasyon ng mga imperyalistang ka- 
pangyarihan. Lumalaki ang sama 
ng loob sa paggamit ng US ng la- 
kas militar upang agawin ang pina- 
kamalaking parte ng pakinabang. 
Nagpahayag na ng sama ng loob 
ang Russia, France at Germany sa 
kahambugang superpower at pan- 
daigdigang hegemonismo ng US. 

Nababanat din ang relasyong 
US-China dahil sa mga kontradik- 
syon sa ekonomya at militar. Na- 
ngangamba ang China na nagpapa- 
kulo ang US ng bagong bula sa mga 
bono ng tesorerya (treasury bond), 
na maaari nitong mabilisang ibaba 
ang halaga ng mga ito, na sadya 
nitong binabawasan ang kinukuha 
nitong eksport ng China at sinusu- 
bukan nitong muling buhayin ang 
sariling kakayahan sa manupaktura 
para sa eksport. Labis na nanga- 
ngamba ang China na ang US ay 
nagnanais magmantine ng pama- 
mayaning militar sa rehiyong Asia- 
Pacific at nagpapakita ng lakas mi- 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


Ngunit binabanat ng lumalalang krisis sa ekonomya at pag- 
aagawan sa pagkukunan ng enerhiya, hilaw na materyales, 
mga pamilihan at larangan ng pamumuhunan ang relasyon 
ng mga imperyalistang kapangyarihan. 


litar at panghahamon sa rehiyon 
upang mapanatiling nakapailalim 
sa US ang China. 

Sa mga tinaguriang umuusbong 
na pamilihan, ang China ang pina- 
kamalaking katuwang ng US. Suba- 
lit dulot ng kasalukuyang krisis sa 
ekonomya at pinansya, lalong na- 
babahala ang US sa mga panloob at 
panlabas na patakaran ng China na 
naggigiit ng pambansang soberan- 
ya at kasarinlan, sa kabila ng ma- 
habang panahon ng tulungang Tsi- 
no-US sa balangkas ng pandaigdi- 
gang kapitalismo. 

Ang pinakamalubhang tinama- 
an ng pandaigdigang krisis sa pi- 
nansya at ekonomya ay ang higit 
na nakararaming mga bansa na na- 
kasalig sa pagluluwas ng hilaw na 
materyales at laging nangangalla- 
ngan ng dayuhang pautang upang 
punan ang kanilang depisit sa kala- 
kalan at badyet. Bagsak ngayon 
ang pamilihan para sa kanilang 
mga eksport at hirap silang maka- 
pangutang. Kapos ang rekurso ng 
IMF at World Bank sa pagpapau- 
tang. Malaon nang napako ang la- 
hat ng unilateral na pangakong pa- 
gagaanin ang utang ng pinakama- 
hihirap na bansa at iibsan ang ka- 
hirapan at pauunlarin ang mga 
atrasadong bansa. 

Ilang dekada nang dumaranas 
ng kapinsalaang pang-ekonomya at 
panlipunan ang mamamayan ng 
Asia, Africa, Latin America at East- 
ern Europe sa ilalim ng mga 
structural adjustment program? na 
ipinataw ng IMF sa ilalim ng pata- 
karang “neoliberal na globalisa- 
syon.” Mabilis pang sumasahol ang 
kanilang pang-ekonomya at pam- 
pulitikang katayuan sa kasaluku- 
yang krisis. Dumaranas sila ng ma- 
tinding pagdurusa at natutulak si- 


lang lumaban at makibaka para sa 
pambansa at panlipunang paglaya. 

Ang mamamayan sa mga ban- 
sang biktima ng mga imperyalis- 
tang gerang agresyon, katulad sa 
Iraq at Afghanistan, ang pinakama- 
sugid na nagsusulong ng armadong 
paglaban at nagdudulot ng pinsala 
sa mga pwersang imperyalista at 
papet. Sa kasalukuyang krisis na 
kalagayang pandaigdig, nagagan- 
yak sila higit kailanman na makiba- 
ka para sa pambansang kalayaan. 

Higit kailanman ang tiwala ng 
lahat ng armadong rebolusyonar- 
yong kilusan para sa pambansang 
pagpapalaya at demokrasya, tulad 
ng sa Pilipinas, India, Tamil Eelam, 
Turkey, Palestine, Colombia, Peru at 
Nigeria na lalakas at susulong sila 
sa gitna ng kasalukuyang pandaig- 
digang krisis. Ang mga rebolusyo- 
naryong pwersang nagsusulong ng 
estratehikong linya ng matagalang 
digmang bayan ay nagpapakita ng 
malinaw na halimbawa sa mga ma- 
mamayan ng Southeast Asia, South 
Asia, Central Asia, Middle East, La- 
tin America at Mfrica. 

Tiyak na lalalim pa at magtata- 
gal ang krisis. Mainam ito para sa 
pag-unlad ng mga suhetibong 
pwersa ng rebolusyon sa pamama- 
gitan ng iba't ibang anyo ng paki- 
kibakang masa sa maraming bansa 
sa lahat ng kontinente. Ang mga 
upisyal panseguridad ng mga im- 
peryalistang kapangyarihan, laluna 
ang direktor ng pambansang panik- 
tik ng US, ay nagpapahayag na ng 
pangamba na maaaring lumalala 
ang kasalukuyang pandaigdigang 
krisis hanggang sa puntong maka- 
lilikha ng kaguluhang maihaham- 
bing sa kundisyon noong dekada 
1920 at 1930 sa mga imperyalista 
at atrasadong bansa. 


II. Wasakin ang bulok na naghaharing sistema 


alagiang linyang demagohiko ng papet na rehimeng Arroyo na ang ar- 

madong rebolusyonaryong kilusan ang dahilan ng pagkaatrasado ng 
bansa. Taliwas dito, ang labis na mapang-api at mapagsamantalang sis- 
temang malakolonyal at malapyudal ang siyang dahilan ng pagkaatrasa- 
do at lumilikha ng armadong paglaban. Ang pagiging mapagsamantala at 
mapang-api ng naghaharing sistema ay pinalalala pa ng pagpapakatuta 
ng rehimen sa mga imperyalistang patakarang dikta ng US sa larangan ng 
ekonomya, pulitika, militar at kultura. 


Alinsunod sa patakarang “neo- 
liberal na globalisasyon,” itinutu- 
lak ng rehimeng Arroyo ang dena- 
syunalisasyon, liberalisasyon, pri- 
batisasyon at deregulasyon. Gina- 
gamit nito ang lehislasyon at mga 
kautusang ehekutibo upang salu- 
ngatin ang kasarinlang pang-eko- 
nomya at pambansang patrimonya, 
pahintulutan ang walang rendang 
daloy ng dayuhang pamumuhunan, 
ipaangkin sa mga dayuhang mono- 
polyo ang mga ari-ariang publiko, 
likas na kayamanan at lahat ng ti- 
po ng negosyo at iwaksi ang lahat 
ng regulasyon na dating nagbibi- 
gay-proteksyon sa interes ng publi- 
ko, mga manggagawa, kababaihan, 
mga bata at ng kalikasan. 

Sa pagsunod sa patakaran ng 
“neoliberal na globalisasyon,” hi- 
nahadlangan ng rehimeng Arroyo 
ang pambansang industriyalisasyon 
at tunay na reporma sa lupa na igi- 
nigiit ng mamamayan. Itinatali ni- 
to ang ekonomya sa pang-eksport 
na produksyon ng hilaw na mater- 
yales at malamanupakturang maba- 
ba ang dagdag-halaga. Pinahihin- 
tulutan pa nga nito ang pagtatam- 
bak ng mga sobrang produktong 
agrikultural, kaya napinsala ang lo- 
kal na produksyon ng pagkain. 

Pinalalalim ng rehimen ang 
pre-industriyal, agraryo at mala- 
pyudal na katangian ng ekonomya 
kaya lagi itong sadlak sa depisit sa 
badyet at kalakalan at sa papala- 
king panlabas at lokal na utang. 
Dahil saklot ito ngayon ng panda- 
igdigang krisis sa pinansya at eko- 
nomya, mabilis na lumulubog ang 
ekonomya bunsod ng pagbagsak ng 


6 


demand para sa mga eksport nito, 
ng pagkasaid ng internasyunal na 
pautang, ng pagtalilis ng dayuhang 
ispekulatibong kapital at ng pag- 
bagsak ng halaga ng mga remitans 
ng mga kontraktwal na manggaga- 
wa sa ibayong dagat. 

Lubhang nagdurusa ang mala- 
wak na masa ng sambayanan sa 
pagbagsak ng produksyon at pag- 
kalugmok ng ekonomya. Mabilis na 
tumataas ang tantos ng disemple- 
yo. Bumabagsak ang kita ng bata- 
yang masa at ng panggitnang saray 
ng lipunan. Pumapaimbulog ang 
presyo ng mga batayang bilihin at 
sumasahol ang lagay ng mga serbi- 
syong panlipunan. 

Kaya tumitindig ang mamama- 
yan upang magprotesta at kunde- 
nahin ang pagpapakatuta at korap- 
syon ng rehimen. Iginigiit nila ang 
pagpapatupad ng mga patakaran at 
hakbanging lulutas sa krisis at mu- 
ling bubuhay ng ekonomya, mag- 
papanatili ng mga trabahong di- 
sente ang pasahod, titiyak sa ika- 
bubuhay ng lahat ng pamilya ng 
nakabababa at panggitnang uri at 
titiyak sa sapat na produksyon ng 
pagkain. 

Higit kailanman ay nagiging 
marahas ang rehimen sa pagharap 
nito sa demokratikong kilusang 
masa ng mga manggagawa at mag- 
sasaka at panggitnang saray ng li- 
punan. Pinag-iibayo nito ang mga 
atake ng militar at pulisya sa mga 
komunidad sa ngalan ng “counter- 
insurgency” upang palayasin ang 
mamamayan at agawin ang lupa 
para pakinabangan ng mga korpo- 
rasyong agrikultural, mga kumpan- 


ya sa pagmimina, pagtotroso at iba 
pa. Nagsasagawa ito ng mga eks- 
trahudisyal na pagpatay, pagdukot 
at pagtortyur ng mga di armadong 
aktibista gayundin ng iba pang si- 
bilyan na malapit na kamag-anak o 
kaibigan ng mga pinagsususpetsa- 
hang rebolusyonaryo. Sinisiraan si- 
la bilang mga “kaaway ng estado” 
at ginagawa silang target ng pina- 
kamasasamang paglabag sa karapa- 
tang-tao. 

Ang kahambugan at brutalidad 
ng rehimen ay suportado ng luma- 
laking presensya at interbensyong 
militar ng US sa Pilipinas. Ang im- 
peryalismong US ang nanunulsol ng 
lansakan at sistematikong mga 
paglabag sa karapatang-tao sa pa- 
mamagitan ng US-RP Mutual De- 
fense Board, Joint US Military 
Advisory Group, mga ahente ng 
Central Intelligence Agency (CIA) 
at Defense Intelligence Agency 
(DIA) at mga Pilipinong aset nila 
sa paniktik at mga papet na buruk- 
rata at upisyal panseguridad na su- 
mailalim sa indoktrinasyon at pag- 
sasanay ng US. 

Sinusundan ng bagong hepe ng 
imperyalismong US na si Obama 
ang mga yapak ni Bush sa pagtata- 
guyod sa brutal na patakarang mi- 
litar ng rehimeng Arroyo sa katwi- 
rang iyon ay anti-terorismo. Kaya 
patuloy na nangangarap nang gi- 
sing ang rehimen na mawawasak o 
mapahihina nito kapwa ang ligal 
na demokratikong kilusang masa at 
ang armadong rebolusyonaryong 
kilusan ng mamamayan bago ma- 
ngalahati ang 2010. Kumukuha ito 
ng lakas ng loob sa mga tagibang 
na kasunduan tulad ng US-RP Mili- 
tary Assistance Agreement, Mutual 
Defense Treaty at Visiting Forces 
Agreement. 

Nagbibingi-bingian ito sa lu- 
malakas na sigaw ng mamamayan 
na pawalambisa ang Visiting Forces 
Agreement na paglapastangan sa 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


pambansang soberanya at terito- 
ryal na integridad ng Pilipinas at 
nagsisilbing lisensya ng US para 
magpakat ng mga pwersang militar 
saanman sa Pilipinas nang gaano 
man katagal, labag sa konstitu- 
syong 1987 na nagbabawal sa mga 
dayong tropang militar at armas 
nukleyar. 

Lubos ang katwiran ng samba- 
yanang Pilipino na magsulong ng 
armadong rebolusyon para sa pam- 
bansang paglaya at demokrasya la- 
ban sa imperyalismong US at mga 
lokal na nagsasamantalang uring 
malalaking kumprador at pangino- 
ong maylupa. Ang papet na rehi- 
meng Arroyo ay haling sa paggamit 
ng pwersang militar upang supilin 
ang digmang bayan at ang ligal na 
demokratikong kilusang protesta. 
Nagpasya itong ipatupad ang tina- 
guriang Internal Security Operation 
Bantay Laya at sabotahehin ang 
usapang pangkapayapaan sa pagi- 
tan ng GRP at NDFP sa pamamagi- 
tan ng pagbabansag na terorista o 
karaniwang kriminal ang mga pwer- 
sa, kinatawan at konsultant ng 
NDFP at paghadlang sa pormal na 
pag-uusap at implementasyon ng 
mga kasunduang bilateral. 

Di rin papipigil ang rehimen sa 
paggamit ng pwersang militar para 
supilin ang rebolusyonaryong kilu- 
san ng mamamayang Moro para sa 
pagpapasya sa sarili at kanilang lu- 
pang ninuno. Kaugnay nito, hinati 
ng reaksyunaryong armadong pwer- 
sa ang lakas nito, kalahati ay ipi- 
nakat sa Morolandia at mas manipis 
pang ikinakalat ang kalahati sa na- 
pakaraming bahagi ng kapuluang 
Pilipinas laban sa Bagong Hukbong 
Bayan. Dahil nagagawa silang bu- 
lag at bingi ng mamamayan, pinag- 
papalipat-lipat ng prubinsya ang 
mga batalyon ng kaaway kadalasa'y 
nang walang dahilan o bilang pa- 
dalus-dalos na reaksyon sa mga 
taktikal na opensiba ng BHB. 

Habang lumalala ang pang-eko- 
nomya at panlipunang krisis, luma- 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


Sadyang patakaran ng rehimeng Arroyo na hayaan ang AFP, 
ang PNP at iba pang pwersang paramilitar na lansakang lu- 
mabag sa karapatang-tao upang takutin ang mamamayan 
at mga pwersang oposisyon at siraan sila ng loob na ilantad 
at labanan ang pagpapakatuta, korapsyon at brutalidad ng 


rehimen. 


lala rin ang pampulitikang krisis ng 
naghaharing sistema. Lumiit na hi- 
git kailanman ang mga pakinabang 
na mapaghahatian ng nagpapalig- 
sahang mga paksyon ng mga nag- 
sasamantalang uri. Tendensya ng 
mga nasa poder na solohin ang na- 
kukurakot sa kabang-bayan at ta- 
kutin ang kanilang mga karibal sa 
pulitika. Kaya tumitindi at nagi- 
ging mas mabangis at marahas ang 
kontradiksyon sa hanay ng mga re- 
aksyunaryo. 

Sirang-sira na't nahihiwalay 
ang rehimen dahil sa pagkakalan- 
tad ng napakaraming garapal na 
kaso ng korapsyon. Katunayan, ini- 
hanay na ito bilang pinakatiwaling 
rehimen sa Asia at isa sa pinakati- 
wali sa buong mundo. Kabilang sa 
kaso ng korapsyon ng rehimen ang 
panunuhol sa mga upisyal ng Co- 
melec para dagdagan ang mga bo- 
to kay Arroyo at mga kasapakat ni- 
to noong eleksyong 2004 at 2007, 
ang pagpasok sa lahat ng mayor na 
kontrata sa negosyo na kailangang 
paaprubahan sa mga upisyal ng 
gubyerno, ang labis na pagpepre- 
syo sa mga binibili ng gubyerno at 
mga proyektong pang-imprastruk- 
tura, ang maling paggamit sa mga 
garantya ng gubyerno sa pautang 
at ang pagkurakot sa mga pondong 
pambayad-pinsala sa mga biktima 
ng paglabag sa karapatang-tao no- 
ong panahon ng pasistang diktadu- 
rang Marcos. 

Sadyang patakaran ng rehi- 
meng Arroyo na hayaan ang AFP, 
ang PNP at iba pang pwersang pa- 
ramilitar na lansakang lumabag sa 
karapatang-tao upang takutin ang 
mamamayan at mga pwersang opo- 
sisyon at siraan sila ng loob na 


ilantad at labanan ang pagpapaka- 
tuta, korapsyon at brutalidad ng 
rehimen. Dagdag pa, walang sawa 
itong nagtatangkang magtulak ng 
mga pagbabago sa konstitusyong 
1987 na magpapahintulot sa hu- 
wad na presidente na manatili sa 
poder bilang punong ministro pag- 
katapos ng 2010 at baguhin o bu- 
rahin ang ilang probisyon sa kons- 
titusyon hinggil sa pangangalaga 
sa karapatang-tao at paglilimita sa 
pagdedeklara ng batas militar, 
hinggil sa soberanyang pang-eko- 
nomya at pangangalaga sa pam- 
bansang patrimonya at hinggil sa 
pagbabawal sa mga dayuhang base 
militar at mga sandata ng malawa- 
kang pangwawasak sa teritoryo ng 
Pilipinas. 

Hinding-hindi natatakot sa re- 
himen ang malawak na masa ng 
sambayanan at ang malawak na ha- 
nay ng mga pwersang oposisyon. 
Galit na galit sila sa mga antina- 
syunal at anti-demokratikong pata- 
karan nito. Kaya binuo ang isang 
malawak na alyansa ng mga pwer- 
sang oposisyon upang labanan ang 
rehimen at patalsikin ito. Upang 
labanan ang alyansang ito, ginaga- 
mit ng rehimen ang lahat ng maru- 
ruming taktika, kabilang ang wa- 
lang mandamyentong panghaha- 
lughog at pagdakip ng mga tao at 
pagkumpiska ng mga ari-arian, 
pagbuwag sa mga aksyong masa at 
pagdukot, pagtortyur at pagpatay 
sa mga aktibista ng oposisyon. Ang 
mga patriyotiko at progresibong 
pwersa ang pangunahing tinatama- 
an ng mga pasistang atake. 

Dahil hanggang ngayo'y bigo sa 
pagsisikap na baguhin ang konsti- 
tusyon, sinisikap ng rehimeng Ar- 


7 


royo na konsolidahin ang alyansa ng pinakareaksyuna- 
ryo at pinakakorap na mga paksyon sa pulitika, tulad 
ng KAMPI at Lakas-NUCD ng rehimen at Nationalist 
People's Coalition ni Eduardo Cojuangco at patakbuhin 
si Sec. Gilbert Teodoro ng Department of National De- 
fense bilang kandidato nito sa pagkapresidente sa 
eleksyong 2010. Umaasa ang naturang mga paksyon 
na mananalo sila sa eleksyong 2010 sa pamamagitan 
ng kanilang kapangyarihan at salapi at sa umano'y ka- 
biguan ng oposisyon na magkaisa sa iisang kandidato 
sa pagkapangulo. 

Ang kontradiksyon sa hanay ng mga pampulitikang 
paksyon ng malalaking kumprador at panginoong 
maylupa ay nasasalamin sa pwersang militar at pulis 
ng reaksyunaryong estado. Unang-una na'y nasa nag- 
haharing reaksyunaryong pangkatin ang inisyatiba pa- 
ra gamitin ang chain of command sa militar at pulisya 
laban sa mga karibal nito sa pulitika. Ginagantimpa- 
laan nito ang matatapat na kapanalig sa hanay ng 
mga upisyal militar at pulis ng mga promosyon at ka- 
paki-pakinabang na mga misyong kinasasangkutan ng 
pangungurakot sa pampublikong pondo at pakikisosyo 
sa mga sindikatong kriminal. 

Gayunman, may mga upisyal at kawal sa armadong 
serbisyo na di sumusunod sa mga kriminal na utos ng 
naghaharing pangkatin at nagbubuo ng mga grupo o 
kilusan na sa minimum ay naghahangad ng malinis at 
tapat na gubyerno at sa maksimum, ng pambansa at 
panlipunang paglaya ng mamamayan mula sa pagha- 
haring dayuhan at pyudal. Ang ilang upisyal ay sim- 
pleng naghahangad na mapabuti ang kasalukuyang 
anyo ng gubyerno habang ang iba'y nais lumahok o 


makipagtulungan sa rebolusyonaryong kilusan. 

Mabilis na makakamit ang makatarungan at mata- 
galang kapayapaan sa bansa kung ang mga patriyoti- 
ko at progresibong upisyal at kawal ng reaksyunar- 
yong hukbo ay matagumpay na mag-urong ng suporta 
sa taksil na naghaharing pangkatin at sumuporta sa 
isang gubyernong transisyon na kalakha'y bubuuin ng 
mga lider sibilyan na patriyotiko at progresibo at han- 
dang pabilisin ang pakikipagnegosasyon sa NDFP para 
sa makatarungang kapayapaan. 

Ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamama- 
yang pinamumunuan ng PKP ay laging bukas na luma- 
hok sa anumang malawak na demokratikong alyansa o 
kilusan pati na sa isang gubyernong koalisyon na nag- 
tataguyod sa pambansang soberanya at kasarinlan, 
nagsasagawa ng pambansang industriyalisasyon at re- 
porma sa lupa, nagtataguyod ng patriyotiko, syentipi- 
ko at demokratikong kultura at nagpapatupad ng pa- 
takarang panlabas na nagsusulong ng kapayapaan at 
kaunlaran. 

Gayon na lamang kalubha ang sosyo-ekonomiko at 
pampulitikang krisis kaya nakatitiyak ang armadong 
rebolusyonaryong kilusan na ang kundisyon ay pabo- 
rable sa paglakas at pagsulong nito gayundin para 
mapaunlad ang konsepto at maisakatuparan ang de- 
mokratikong gubyernong koalisyon. Kung ang pinaka- 
reaksyunaryong mga pwersa ang magtagumpay sa 
pagbubuo ng susunod na rehimen, mag-iibayo nang 
walang kaparis ang digmang bayan sa Pilipinas. Kung 
ang oposisyon naman ang manaig, iigting din ang 
digmang bayan kung tatraydurin ng bagong naghaha- 
ring pangkatin ang mamamayan. 


III. Mga naipon at kasalukuyang tagumpay ng BHB 


a nakaraang 40 taon ng pag-iral nito, ang Bagong Hukbong Bayan ay 
tumalima sa pamumuno ng Partido at malalim na umugat sa hanay ng 
mamamayan. Nakaipon ito ng lakas at mayamang karanasan at nagkamit 
ng dakila at magigiting na tagumpay sa pagsusulong ng bagong demo- 
kratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan la- 
ban sa imperyalismong US at mga lokal na nagsasamantalang uring ma- 


lalaking kumprador at panginoong maylupa. 


suhetibistang kamalian ay ang pa- 
nanaw na hindi na malapyudal ang 
ekonomya ng Pilipinas kundi indus- 
triyal-kapitalista na, na di tuwirang 
nagpapatibay sa sinasabi ng pasis- 
tang diktadurang Marcos na pi- 
naunlad nito ang ekonomya. Haya- 


Noong 1992, inilunsad ng mga 
proletaryong rebolusyonaryong 
kadre at mga Pulang kumander at 
mandirigma ang Ikalawang Daki- 
lang Kilusang Pagwawasto (IDKP) 
upang tukuyin at iwasto ang mala- 
laking kamalian at matatag silang 
nanindigan laban sa suhetibismo 
at “Kaliwa” at Kanang oportunismo 
noong kalakhan ng dekada 1980 
hanggang maagang bahagi ng de- 


8 


kada 1990. Nagkamit sila ng mala- 
laking tagumpay sa pagpuna, pag- 
tatakwil at pagwawasto sa mga ka- 
malian sa ideolohiya, pulitika at 
organisasyon. Nakonsolida at na- 
pagpanibagong-sigla nila ang Par- 
tido at BHB at agad nakapagbun- 
sod ng panibagong pagdaluyong ng 
rebolusyon sa iba't ibang aspeto ng 
gawain. 

Ang naging pinakamasahol na 


gang itinaguyod ng mga Kanang 
oportunista ang gayong pananaw 
at tinangka nilang alisin ang pa- 
mumuno ng uring manggagawa sa 
nagkakaisang prente para umano 
gawin iyong mas kaakit-akit sa ma- 
mamayan sa ilalim ng pamumu- 
nong burges. Masyado ring pinalaki 
ng mga “Kaliwang” oportunista ang 
antas ng industriyalisasyon at ur- 
banisasyon sa Pilipinas upang big- 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


yang-katwiran ang mga pag-aal- 
sang lunsod bilang pangunahing 
salik sa rebolusyon at iwaksi ang 
estratehikong linya ng matagalang 
digmang bayang nakabase sa kana- 
yunan. 

Bunga ng konsolidayon sa ideo- 
lohiya, pulitika at organisasyon, 
napigil ng Partido at BHB at pag- 
urong at pagsahol ng rebolusyonar- 
yong kilusan, partikular ang gra- 
beng pagliit ng baseng masa na 
naging litaw noong huling hati ng 
dekada 1980. Noong 1998-99, 
nang ideklara ang pagtatapos ng 
IDKP, ang Partido at ang buong re- 
bolusyonaryong kilusan ay nagtala 
ng makabuluhang paglaki at mga 
pagsulong. Dumoble ang kasapian 
ng Partido noong sumunod na apat 
na taon. Kalakhan ng paglaking ito 
ay naganap sa mga larangang geril- 
ya (sa mga yunit ng BHB at mga 
lokal na sangay ng Partido). Kara- 
mihan ay narekrut sa kanayunan. 
Dumami rin ang mga rekrut sa ka- 
lunsuran. 

Nadagdagan ng mahigit 15% 
ang lakas-sandata ng libu-libong 
mandirigma ng BHB. Bunga ng 
dagdag pang matatagumpay na 
taktikal na opensiba, lumaki nang 
33% ang bilang ng armas na na- 
samsam sa mga pwersang kaaway. 
Lumaki tungong 9,000 (21% ng ka- 
buuang bilang sa bansa) ang bilang 
ng mga barangay na kinikilusan ng 
BHB. Umabot sa 128 ang bilang ng 
mga larangang gerilya. Natriple 
ang baseng masa at kinabilangan 
ito ng milyun-milyon katao sa ma- 
higit kalahati ng mga bayan at lun- 
sod sa bansa (800 sa kabuuang 
1,500). 

Nahihigitan na ngayon ng BHB 
ang laki at saklaw ng lahat ng na- 
unang rebolusyonaryong hukbo sa 
kasaysayan ng Pilipinas. Di hamak 
na lahatang-panig itong mas mala- 
kas kaysa noong dekada 1980 tali- 
was sa pinagsasasabi ng reaksyu- 
naryong hukbo at mga taksil. Nag- 
tatamaasa ito ng komprehensibong 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


Ngunit ang mga kahayupang ginagawa ng mga pwersang 
kaaway ay gumagalit sa mamamayan at nagtutulak sa mga 
magsasaka at aktibistang tinutugis na umanib sa hukbong 


bayan. 


malawak na suporta. Napanday 
itong tulad ng bakal sa maraming 
labanan at taglay nito ang kinakai- 
langang lakas para magdulot ng 
pamatay na mga bigwas sa kaaway 
sa buong bansa sa pamamagitan ng 
mga taktikal na opensiba na maiik- 
li lamang ang pahinga. 

Sa ilang taon na ring lumipas, 
naglatag ang Komite Sentral ng 
Partido ng programa para kumple- 
tuhin ang maagang yugto ng estra- 
tehikong depensiba at tumungo sa 
panggitnang yugto. Ang panguna- 
hing katangian ng yugtong ito ay 
ang pahalang na pagpupundar ng 
Partido, hukbong bayan at rebolu- 
syonaryong kilusang masa. Walang 
humpay na pinalalawak at pinalala- 
lim ang rebolusyonaryong baseng 
masa. Kaugnay nito, itinatayo ang 
hukbong bayan tungong lakas- 
kumpanya sa bawat larangang ge- 
rilya na may platun bilang sentro 
de grabidad sa saklaw na isang dis- 
trito na may isang platun sa bawat 
munisipalidad. 

Kaalinsabay, itinatayo ang mga 
organo ng kapangyarihang pampu- 
litika sa antas barangay, munisipa- 
lidad at distrito sa mga konsolida- 
dong lugar. Inaasikaso ang iba't 
ibang tipo ng gawain sa mga mayor 
na bayan upang pukawin, organisa- 
hin at pakilusin ang masa sa kana- 
yunan at kalunsuran. Nagbubuo ng 
mga alyansa sa mga lokalidad at 
nakatataas na mga antas. Susi sa 
lahat ng ito ang puspusan at mala- 
wakang pagpapalakas at pagkokon- 
solida sa Partido, hukbong bayan, 
mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika at mga rebolusyonar- 
yong organisasyong masa. 

Noong unang taon ng imple- 
mentasyon ng programa, ang Parti- 
do ay nagrehistro ng mabilis na 


paglaki. Ngunit pagkatapos ay bu- 
magal ito. Kalahati lamang ng tar- 
get sa rekrutment ang nakamit. Na- 
pakahalagang matugunan ang mga 
rekisito sa pagpapalaki, pagsasa- 
nay at pagpapaunlad sa kwerpo ng 
mga kadre at kasapi ng Partido, 
hukbong bayan at mga organisa- 
syong masa upang mapalawak at 
makonsolida sila. 

Sa kabuuan, masigla ang re- 
krutment ng mga Pulang mandirig- 
ma. Tuluy-tuloy na lumalaki ang 
hukbong bayan at mataas ang mo- 
ral nito sa pakikipaglaban. Maaa- 
ring magdulot ng pansamantalang 
mga kahirapan ang konsentradong 
atake ng kaaway sa ilang lugar. 
Ngunit ang mga kahayupang gina- 
gawa ng mga pwersang kaaway ay 
gumagalit sa mamamayan at nag- 
tutulak sa mga magsasaka at akti- 
bistang tinutugis na umanib sa 
hukbong bayan. Saligang kahinaan 
ng AFP, PNP at mga pwersang para- 
militar ang pagiging malulupit na 
instrumento ng imperyalismong US 
at mga lokal na nagsasamantalang 
uri. 

Bilang reaksyon sa paglakas ng 
armadong rebolusyonaryong kilu- 
san, inilatag ng papet na rehimeng 
Arroyo ang tinaguriang Internal 
Security Operation Plan Bantay La- 
ya noong 2001 sa tangkang duru- 
gin ang BHB. Ngunit nalantad ang 
ganap na kabiguan ng OBL noong 
ikalawang hati ng 2005 nang mag- 
sagawa ang BHB ng mga taktikal 
na opensiba sa buong bansa. Sa 
panloob na pagtatasa nito noong 
2006, inamin ng AFP general staff 
ang kabiguan ng OBL. 

Ngunit inilihim ng rehimen ang 
naturang pagtatasa at lalo pa itong 
naging desperado sa hangaring du- 
rugin o estratehikong gapiin ang 


9 


Habang ikinokonsentra ng AFP ang mga pwersa nito sa ii- 
lang limitadong lugar sa bawat takdang panahon, kinukuha 
naman ng BHB ang lubos na inisyatiba sa paglulunsad ng 
mga taktikal na opensiba kabilang ang mga reyd, ambus, 
sabotahe, isnayp at pang-aaresto. 


BHB. Kaya muling ipinatupad ang 
bigong plano at tinawag iyong En- 
hanced Internal Security Plan para 
makapaglunsad ng kontra-rebolu- 
syonaryong kampanyang mas ma- 
bangis at mas malupit kaysa OBL1. 
Ang labis na ikinasama ng OBL2 ay 
ang paninira ng militar sa mga pi- 
naghihinalaang aktibista bilang 
mga “kaaway ng estado” para ga- 
win silang target bago dukutin, 
tortyurin at patayin ng mga death 
squad at sa huli ay ibando ng mga 
propagandistang militar na ang 
mga biktima ay “pinurga” ng PKP 
at BHB sa kabila ng mga testimo- 
nya ng mga katrabaho, kamag-anak 
at kaibigan ng mga biktima. 

Sinagot ng Partido ang nag-ii- 
bayong mga atake ng kaaway sa 
mga komunidad at aktibista sa pa- 
mamagitan ng panawagan para sa 
todo-todong pakikibaka para patal- 
sikin ang rehimen, paigtingin ang 
mga operasyong gerilya at isulong 
ang lahat ng anyo ng pakikibaka 
para sa pambansang paglaya at de- 
mokrasya. Gayon na lamang kaga- 
rapal at sistematiko ang mga pag- 
labag ng mga pwersang kaaway sa 
karapatang-tao kaya nakuha ang 
pansin ng mga internasyunal na or- 
ganisasyon sa karapatang-tao at 
mga organisasyong relihiyoso, 
ilang gubyerno at ng Human Rights 
Commission at mga ispesyal na ta- 
gaulat ng UN at nagsagawa sila ng 
mga pagsisiyasat at pinananagot 
nila ang gubyerno ng Pilipinas. 
Hanggang ngayon, pinagtatakpan 
ng rehimen ang mga krimen ng 
mga armadong kampon nito. 

Sa estratehikong punto de bis- 
ta, ang balanse ng lakas sa pagitan 
ng AFP at BHB ay nasa 10:1. Ngu- 
nit sa panahon ng estratehikong 


10 


depensiba, nakapaglulunsad ang 
BHB ng mga taktikal na opensiba 
laban sa AFP sa timbangang 10:1. 
Lingid sa kaaway kung kailan at sa- 
an maglulunsad ang BHB ng mga 
taktikal na opensiba laban sa mga 
yunit ng kaaway na kaya nitong ga- 
piin. Sa pagpapatindi nito ng paki- 
kipaglaban sa MILF sa Mindanao, 
inilipat ng AFP ang kalahati ng 
mga pwersa nito sa lupaing Moro, 
kaya sukdulang nabawasan ang 
mga tropa ng AFP laban sa BHB. 

Bago pa man ito, masyado 
nang banat at manipis ang latag ng 
AFP laban sa BHB. Hindi nito kina- 
kayang sumaklaw ng mahigit 10% 
ng teritoryo ng 128 larangang ge- 
rilya. Sa bawat takdang panahon, 
nakasasaklaw lamang ito ng 300 sa 
kabuuang 42,000 barangay sa bu- 
ong bansa. Maging sa mga prayori- 
dad na target na larangang gerilya 
ng Oplan Bantay Laya, 12 barangay 
lamang sa bawat larangang gerilya 
ang kinakayang saklawin ng AFP sa 
loob ng tatlo hanggang anim na 
buwan. 

Lahat ng maliliit na yunit ng 
AFP, PNP at mga pwersang parami- 
litar ay bulnerable sa mga taktikal 
na opensiba ng BHB sa 90% ng te- 
ritoryo ng mga larangang gerilya at 
mga karatig na lugar. Sa katuna- 
yan, kailanma't naisin ay makakiki- 
los ang BHB sa mahigit 90% ng Pi- 
lipinas. Habang ikinokonsentra ng 
AFP ang mga pwersa nito sa iilang 
limitadong lugar sa bawat takdang 
panahon, kinukuha naman ng BHB 
ang lubos na inisyatiba sa paglu- 
lunsad ng mga taktikal na opensiba 
kabilang ang mga reyd, ambus, sa- 
botahe, isnayp at pang-aaresto. Bi- 
nibigyang-prayoridad ng BHB ang 
pag-agaw ng mga sandata alinsu- 


nod sa layuning paramihin ang 
mga Pulang mandirigma at mga yu- 
nit ng BHB. 

Dumudugo ang kaaway sa libu- 
libong sugat na dulot ng papara- 
ming bigwas ng BHB. Mababa ang 
moral ng mga upisyal at kawal ng 
AFP at PNP. Natatalo sila sa papa- 
raming taktikal na opensiba ng 
BHB. Galit ang mga karaniwang 
sundalo sa kanilang mga upisyal 
dahil sa pandaraya sa kanilang ra- 
syon at alawans at pagpapadala sa 
kanila sa mga bulag at mapanganib 
na pagpapatrulya o paggawa ng 
napakaraming nakamamatay na ka- 
malian sa operasyon. 

Ang galit na dulot ng madalas 
na pagkatalo, kabiguan at despera- 
syon ay mga salik sa tendensya ng 
mga upisyal at sundalo ng AFP na 
gumawa ng lansakang mga pagla- 
bag sa karapatang-tao upang taku- 
tin ang mga tao at pumiga ng im- 
pormasyon. Nag-iimbento rin sila 
ng mga armadong engkwentro sa 
BHB upang makakuha ng merito sa 
labanan o iulat ang pagkawala ng 
armas at balang ibinebenta nila 
upang dagdagan ang maliit nilang 
sweldo. 

Lubos din ang kawalanghiyaan 
ng mismong rehimen at buong 
chain of command ng AFP sa pag- 
iimbento ng mga tagumpay sa pa- 
ngangalandakang nakapatay sila ng 
gayon karaming mandirigma ng 
BHB, nakaagaw ng gayon karaming 
kampo ng BHB at nakadurog ng ga- 
yon karaming larangang gerilya. 
Taliwas sa mga iyon, wala silang 
nadurog ni isang larangang gerilya. 
Lahat ng 128 larangang gerilya ay 
buo at nagsisilbing pundasyon pa- 
ra sa pagtatayo ng 42 karagdagang 
larangang gerilya upang masaklaw 
ang bawat isa sa 170 distritong 
kongresyunal sa mga prubinsya. 

Walang kahihiyan ding inuulit 
ng rehimen at AFP ang kasinunga- 
lingang dudurugin o pawawalang- 
saysay nila ang BHB bago mangala- 
hati ang 2010. Ngayon pa lamang, 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


dapat na silang umamin ng kabiguan. Aminin man ni- 
la ito o hindi, ipakikita ng BHB ang pag-iral ng lahat 
ng larangang gerilya sa pamamagitan ng paulit-ulit na 
opensiba sa bawat larangang gerilya bago ang 2010. 

Lalo pang nasira ang OBL2 dahil sa pagtatayo ng 
mga tsekpoynt sa kalunsuran, pagpapakat ng tropa sa 
malalaking unibersidad at sa 27 komunidad sa lunsod 
at pagsasagawa ng mga tinaguriang saturation drive sa 
bigong pagtatangkang sindakin ang mga manggagawa, 
maralitang tagalunsod, kabataan at kababaihan at su- 
pilin ang kilusang pambansa-demokratiko sa kalunsu- 
ran. Nagagalit ang malawak na masa ng sambayanan at 
lalong naging determinadong tumutol at lumaban. 

Ang ganap na kabiguan ng OBL ay nagpapatunay 
na ang bagong demokratikong rebolusyon sa pamama- 
gitan ng matagalang digmang bayan ang daan para 
makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansa at 
panlipunang paglaya sa mga nang-aapi at nagsasa- 
mantala sa kanila. Sa takbo ng digmang bayan, ang 
BHB ay naging mahusay na pwersang panlaban, pam- 
propaganda, pang-organisa, pamproduksyon at pang- 
kultura. Napagsanib nito ang rebolusyonaryong arma- 
dong pakikibaka, tunay na reporma sa lupa at pagta- 
tayo ng baseng masa. Naisulong nito ang antipyudal 
na nagkakaisang prente sa balangkas ng pambansang 
nagkakaisang prente. 

Hindi nagagapi at tuluy-tuloy na lumalakas ang 
BHB dahil tumatalima ito sa wastong pamumuno ng 
Partido at tinatamasa nito ang di masasaid na supor- 
ta ng sambayanan. Ito ang instrumento ng sambaya- 
nan sa pagsasagawa ng rebolusyong agraryo bilang 
pangunahing sangkap ng demokratikong rebolusyon. 
Isinasagawa nito ang reporma sa lupa mula sa antas 
ng minimum na programa (pagpapababa ng upa sa lu- 


IV. Isulong ang digmang bayan 


S: darating na taon, dapat nating patuloy na ipagdiwang ang ika-40 
anibersaryo ng pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan sa pamamagi- 
tan ng pagpapaigting ng digmang bayan sa pagsusulong nito tungo sa 
bago at mas mataas na antas nang sa gayo'y maisulong ang demokrati- 
kong rebolusyong bayan laban sa imperyalismong US at mga lokal na 
nagsasamantalang uring malalaking kumprador at panginoong maylupa. 


pa, pagpawi sa usura, pagpapataas ng sahod ng 
manggagawang bukid, pagpapainam ng presyo ng mga 
produktong bukid at pagpapataas ng produksyon sa 
pamamagitan ng tulungan at panimulang koopera- 
syon) tungo sa antas ng maksimum na programa ng 
pagkumpiska ng lupa mula sa mga panginoong maylu- 
pa at libreng pamamahagi nito sa mga nagbubungkal. 

Ang BHB ang pangunahing instrumento sa pagta- 
tayo ng mga organisasyong masa ng magsasaka, 
manggagawa sa kanayunan, kababaihan, kabataan, 
aktibistang pangkultura at iba pang mamamayan at sa 
pagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang pampu- 
litika mula sa antas ng hinihirang na komiteng pang- 
organisa sa baryo hanggang sa inihahalal na komiteng 
rebolusyonaryo ng baryo. Tinitiyak ng mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong 
masa ang mahigpit na ugnayan ng BHB at mamama- 
yan. Nagsasagawa sila ng mga kampanyang masa sa 
edukasyong publiko, kalusugan at kalinisan, produk- 
syon, pagsasanay sa pagtatanggol sa sarili, paglutas 
ng mga problema at pagpapaunlad ng kultura. 

Ang armadong rebolusyonaryong kilusan ay kumu- 
kuha ng lakas sa mamamayan hindi lamang sa kanayu- 
nan kundi pati sa kalunsuran. Kinokoordina ng Parti- 
do ang mga pakikibakang masa kapwa sa kalunsuran 
at kanayunan at nagtatalaga ito ng mga kadre at ak- 
tibista mula sa uring manggagawa at kabataang naka- 
pag-aral para kumilos sa hukbong bayan at sa kanayu- 
nan. Ang tuluy-tuloy na koordinasyon ng masa sa ka- 
lunsuran at kanayunan ay naghahawan ng daan para 
sa pagtatayo ng patriyotiko at progresibong gubyer- 
nong koalisyon o para sa rebolusyonaryong pag-agaw 
sa kapangyarihang pampulitika sa mga lunsod sa bu- 
ong bansa. 


ging AFP man, PNP, mga pwersang 
paramilitar at mga pribadong arma- 
dong grupo ng mga mapang-api at 
mapagsamantala. Maglunsad la- 
mang ng mga labang tiyak na mai- 
papanalo. Gamitin ang elemento 
ng sorpresa st magkonsentra ng 
mas malakas na pwersa laban sa 


Sa layuning ito, nananawagan 
ang Komite Sentral ng Partido Ko- 
munista ng Pilipinas sa mga Pulang 
kumander at mandirigma, mga kad- 
re at kasapi ng Partido sa hukbong 
bayan, mga teritoryal na organisa- 
syon ng Partido, mga organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika at mga 
organisasyong masa at sa malawak 
na masa ng sambayanan na gawin 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


ang abot ng makakaya para tupdin 
o tumulong sa pagtupad sa sumu- 
sunod na mga panlabang tungku- 
lin: 

1. Paigtingin ang pakikidig- 
mang gerilya batay sa papalawak 
at papalalim na baseng masa. Pa- 
natilihin ang inisyatiba sa paglu- 
lunsad ng mga taktikal na opensiba 
laban sa mga yunit ng kaaway, ma- 


mas mahinang yunit ng kaaway. 
Bigyang prayoridad ang mga 
taktikal na opensibang lilipol sa 
mga yunit ng kaaway at makasa- 
samsam ng mga armas. Kailangan 
natin ng mas maraming sandata 
upang paramihin ang mga yunit ng 
BHB at mga larangang gerilya. Wa- 
sakin ang mga imbakan ng langis, 
sasakyan at iba pang kagamitan at 


11 


Ang hukbong bayan ay maaaring gumawa ng mga hakba- 
ngin para alisan ng kakayahan ang malalaki at despotikong 
panginoong maylupa na patakbuhin ang kanilang mga ne- 
gosyo at pwersahin silang umalis at abandonahin ang lupa. 


pasilidad ng kaaway. Bulabugin 
ang kilos ng kaaway at atakehin 
ang kanilang linya ng suplay. Hara- 
sin ang mga detatsment o himpilan 
ng kaaway upang lalo pang made- 
moralisa ang tropa ng kaaway, du- 
lutan ng pinsala o painan para ma- 
ambus ang sasaklolong yunit. 

Ang mga tipo ng opensiba ay 
kinabibilangan ng mga ambus, 
reyd, operasyong pag-aresto, pana- 
nabotahe at isnayping. Pleksibleng 
gamitin ang mga taktika sa gerang 
makilos. Alinsunod sa layunin at 
mga kalagayan, gamitin ang takti- 
ka ng konsentrasyon sa pag-atake 
sa mga yunit ng kaaway, pagpapa- 
lipat-lipat para umiwas sa bira ng 
kaaway at paghihiwa-hiwalay para 
sa gawaing masa at propaganda. 

2. Isagawa ang pulitiko-mili- 
tar na edukasyon at pagsasanay 
ng mga Pulang mandirigma at 
kumander. Pangibabawin ang puli- 
tika. Saklaw nito ang pamumuno 
ng Partido sa hukbong bayan, ang 
pagpapalaganap ng pangkalaha- 
tang linya ng demokratikong rebo- 
lusyong bayan at ang pagtalima sa 
linyang masa ng pagkatuto mula sa 
masa, pagtitiwala at pagsalig sa 
kanila. Dapat ilunsad ang pulitiko- 
militar na edukasyon at pagsasanay 
sa mga paaralang inorganisa ng 
Partido maging sa bawat yunit ng 
BHB ayon sa mga alituntunin ng 
Partido. 

Ang layunin ng pulitiko-militar 
na edukasyon at pagsasanay ay ita- 
as ang rebolusyonaryong kamala- 
yan at kasanayang militar ng mga 
Pulang mandirigma at kumander at 
magpaunlad ng mga kadre ng Parti- 
do at mga Pulang kumander ng 
BHB sa iba't ibang antas. Dapat 
ding bigyan ng Partido at BHB ng 
mga pinasimpleng pulitiko-militar 


12 


na edukasyon at pagsasanay ang 
milisyang bayan at mga yunit pa- 
nanggol ng mga organisasyong ma- 
sa. 

3. Buuin ang mga yunit ng 
BHB ayon sa planong paramihin 
ang mga larangang gerilya. Ang 
istandard na pwersa sa bawat lara- 
ngang gerilya ay isang kumpanya, 
na may isang platun bilang sentro 
de grabidad at iba pang platung 
ipinapakat upang sumaklaw sa mas 
malawak na erya. Mainam na mag- 
karoon ng isang platun sa bawat 
munisipalidad sa isang distritong 
saklaw ng isang larangang gerilya. 
Dapat pagsikapang paramihin ang 
mga larangang gerilya mula 128 tu- 
ngong 170 upang masaklaw lahat o 
halos lahat ng distritong rural sa 
bansa. 

Bawat munisipalidad at baryo 
sa larangang gerilya ay dapat mag- 
karoon ng yunit ng milisyang ba- 
yan na hahawak ng gawaing pulis. 
Sa bawat antas, dapat magbuo ang 
mga organisasyong masa ng mga 
yunit pananggol. Reserba at pan- 
dagdag na pwersa ng hukbong ba- 
yan ang mga milisyang bayan at 
mga yunit pananggol. 

Mula sa malalapit na larangang 
gerilya, maaaring magpakat ng 
mga yunit ng armadong partisa- 
nong lunsod sa mga tiyak na mi- 
syon sa mga distrito sa kalunsuran. 
Ang gayong mga yunit ay dapat 
kabilangan ng mga kasamang kabi- 
sado ang kalupaan at kalagayan ng 
distrito sa kalunsuran. Kabilang sa 
kanilang misyon ang mga opera- 
syong pag-aresto, pagpaparusa at 
pananabotahe batay sa tumpak na 
pagmamanman at pagsubaybay. 

4. Ipatupad ang minimum na 
reporma sa lupa hanggang sa pi- 
nakamataas na kakayaning antas. 


Dapat ipatupad ang minimum na 
programa ng reporma sa lupa nang 
may pagsasaalang-alang sa limita- 
dong lakas ng Partido, hukbong ba- 
yan at kilusang magsasaka at sa 
pangangailangang magbigay ng 
konsesyon sa mayayamang magsa- 
saka at mga panginoong maylu- 
pang hindi malaki at despotiko at 
sumusunod sa mga batas ng demo- 
kratikong gubyernong bayan at na- 
kikipagtulungan sa mga rebolusyo- 
naryong pwersa. 

Ang hukbong bayan ay maaa- 
ring gumawa ng mga hakbangin 
para alisan ng kakayahan ang ma- 
lalaki at despotikong panginoong 
maylupa na patakbuhin ang kani- 
lang mga negosyo at pwersahin si- 
lang umalis at abandonahin ang lu- 
pa. Maaari ring gawin ang gayong 
mga aksyon laban sa lahat ng kla- 
se ng mangangamkam ng lupa, ka- 
bilang ang mga korporasyong agri- 
kultural, mga empresa sa pagtotro- 
song pang-eksport, mga kumpanya 
sa pagmimina at mga negosyante 
sa lupa. Maaaring paghati-hatiin 
ang abandonadong lupain sa mga 
magsasakang walang lupa para sa 
produksyon ng pagkain at reporma 
sa lupa. 

5. Ipatupad ang maksimum 
na reporma sa lupa kung saan 
posible. Dapat ipatupad ang mak- 
simum na reporma sa lupa ng pag- 
kumpiska ng lupa at libreng pama- 
mahagi sa mga magsasakang wa- 
lang lupa sa mga lugar kung saan 
ang lakas ng Partido, hukbong ba- 
yan at kilusang magsasaka ay sapat 
sa gayong layunin at kung saan 
ang mga panginoong maylupa ay 
nawalan na ng kapangyarihan at 
umalis na sa lupain. 

Kabilang sa paghahanda para 
sa maksimum na programa sa re- 
porma sa lupa ang pagwasak sa ka- 
pangyarihang pampulitika ng mga 
despotikong panginoong maylupa 
at pagpilay sa mga palabang kor- 
porasyong agrikultural, kumpanya 
sa pagmimina, empresa sa pagto- 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


trosong pang-eksport at mga nego- 
syante sa lupa. 

6. Palawakin at palalimin ang 
baseng masa. Palawakin at konso- 
lidahin ang mga organisasyong ma- 
sa ng manggagawa, magsasaka, ka- 
babaihan, kabataan, aktibistang 
pangkultura, mga bata at iba pang 
sektor. Itayo ang mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika sa an- 
tas ng baryo, munisipalidad at dis- 
trito taglay ang suporta ng mga or- 
ganisasyong masa. Buuin ang mga 
komiteng mamumuno sa araw-araw 
na gawain at mga kampanya para 
sa edukasyong publiko, kalusugan, 
depensa sa sarili, reporma sa lupa, 
produksyon, pag-aayos ng mga si- 
galot at mga gawaing pangkultura. 

Sa pagbubuo ng baseng masa, 
may napalilitaw na mga kadre at 
aktibista. Sila ang nagiging bukal 
ng rekurso sa pagbubuo ng Partido 
sa mga lokalidad at pagrerekrut ng 
mga Pulang mandirigma. Mahusay 
na paghahanda ang gawaing masa 
para sa mga gustong sumapi sa 
BHB. 

7. Paunlarin ang mga lara- 
ngang gerilya bilang tuntungan 
sa pagbubuo ng relatibong mata- 
tatag na baseng purok. Ang mga 
larangang gerilya ay umuunlad tu- 
ngo sa relatibong matatatag na ba- 
seng purok sa pagdudugtong-dug- 
tong at paglakas ng mga ito sa pa- 
mumuno ng mga komite ng Partido 
at mga kumand ng hukbo sa antas 
prubinsya at rehiyon. Ang pagsasa- 
nib o pagdudugtong ng mga lara- 
ngang gerilya bilang relatibong 
matatatag na baseng purok sa hi- 
naharap ay magaganap mula sa tu- 
luy-tuloy na koordinasyon ng pa- 
munuan ng Partido at kumand ng 
hukbo sa pamprubinsya at panrehi- 
yong antas. 

Lilitaw at lalakas ang relati- 
bong matatatag na purok sa pagda- 
mi ng mga pampulitika at pangmi- 
litar na tagumpay ng digmang ba- 
yan at sa paghina o pagkalansag 
ng naghaharing sistema sa iba't 


ANG BAYAN Marso 29, 2009 


Laging tiyakin ang sapat na rekursong pang-ekonomya at 
pampinansya para sa pangangasiwa, operasyon at mga pro- 
gramang panlipunan na isinasakatuparan ng PKP, BHB at 
mga organo ng kapangyarihang pampulitika. 


ibang antas. 

8. Tiyakin ang sapat na rekur- 
song pang-ekonomya at pampi- 
nansya para sa pangangasiwa, 
operasyon at programang panli- 
punan. Laging tiyakin ang sapat 
na rekursong pang-ekonomya at 
pampinansya para sa pangangasi- 
wa, operasyon at mga programang 
panlipunan na isinasakatuparan ng 
PKP, BHB at mga organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika. Di ku- 
kulangin sa tatlo ang mapagkuku- 
nan ng gayong mga rekurso. 

Una, may mga proyektong pam- 
produksyon ang hukbong bayan pa- 
ra sa mga pangangailangan nito. 
Nagsasagawa rin ng gayong mga 
proyekto ang mga organisasyong 
masa para sa hukbong bayan. 

Ikalawa, maaaring ibigay sa 
BHB bilang boluntaryong kontribu- 
syon ang makatwirang bahagi ng 
mga biyaya ng reporma sa lupa at 
proyektong pangkooperatiba. 

Ikatlo, alinsunod sa atas ng 
Partido o ng demokratikong gub- 
yernong bayan, bilang ahensyang 
tagapagpatupad ay naniningil ng 
buwis ang hukbong bayan sa mga 
produktibo at kumikitang opera- 
syon ng mga negosyong di pag-aa- 
ri ng masang anakpawis. Tatanggap 
ang hukbong bayan ng bahagi ng 
nalilikom na buwis ayon sa regular 
nitong badyet. 

9. Ipatupad ang mga utos ng 
hukumang bayan na arestuhin 
para imbestigahan at litisin ang 
mga lumalabag sa karapatang- 
tao, mga mandarambong at iba 
pang kriminal. Batay sa panimu- 
lang ebidensyang isinusumite ng 
mamamayan at ng hukbong bayan 
sa pamamagitan ng tagausig ng 
bayan, ang hukumang bayan ay 
naglalabas ng mandamyento para 


arestuhin ang mga pinaghihinala- 
ang may kagagawan, mga kasabwat 
at mga nakinabang sa mga kaso ng 
paglabag sa karapatang-tao, pan- 
darambong, bentahan ng droga at 
iba pang krimen laban sa mamama- 
yan. 

Pinoproteksyunan at tinutulu- 
ngan ng demokratikong gubyer- 
nong bayan ang mga biktima at 
saksi sa mga nabanggit na krimen. 

Kapag batid na ang mga suspe- 
tsadong kriminal ay armado at 
mapanganib o protektado ng mga 
armadong alalay para marahas na 
tumangging magpaaresto, dapat 
gawin ng tagaarestong tim at mga 
katulong nito ang kinakailangang 
pag-iingat at paghahanda. Alinsu- 
nod sa mandamyento de aresto, 
awtorisado ang tagaarestong tim 
na ipagtanggol ang sarili sa arma- 
dong paglaban ng mga suspetsa- 
dong kriminal. 

10. Pahigpitin ang koopera- 
syon at koordinasyon ng mga re- 
bolusyonaryong pwersa sa kana- 
yunan at kalunsuran. Hinihikayat 
ang mga kadre at mga aktibista 
mula sa uring mangagawa at mga 
kabataang nakapag-aral na mag- 
lingkod sa mamamayan sa kanayu- 
nan o sumapi sa hukbong bayan. 
May mga rekisito ang digmang ba- 
yan na pinakamahusay na matutu- 
pad ng mga kadre at aktibista mu- 
la sa kalunsuran. 

Dapat bigyan ng kinakaila- 
ngang suporta at tulong ng mga li- 
him na tauhan ng Partido ang mga 
pangkat ng hukbong bayan na may 
isasakatuparang misyon sa kalun- 
suran. 

11. Ipabatid sa mamamayan 
ng daigdig ang ating digmang ba- 
yan. Ang makatarungang rebolu- 
syonaryong adhikain ng sambaya- 


13 


nang Pilipino ay dapat ipabatid sa mamamayan ng 
mundo upang makuha ang suporta nila. Ang pagsasa- 
mantala at pang-aaping dinaranas ng sambayanang 
Pilipino at ang rebolusyonaryong pakikibakang inilu- 
lunsad nila ay dapat ipamalita sa buong daigdig. Da- 
pat maagap na naibabalita ang lahat ng makabulu- 
hang aktibidad at tagumpay ng hukbong bayan, kabi- 
lang ang mga laban, gawaing masa, edukasyon, pa- 
ngangalagang pangkalusugan at gawaing pangkultu- 
ra. 

12. Mag-ambag sa pagsulong ng pandaigdigang 
pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demo- 
krasya at sosyalismo. Sa diwa ng rebolusyonaryong 
internasyunalismo, ginagawa natin ang lahat upang 
isulong ang demokratikong rebolusyong bayan. Ito 
ang pinakamainam na maiaambag natin sa komun na 


Ilang paliwanag 


pakikibaka ng mamamayan ng daigdig laban sa imper- 
yalismo at reaksyon at para sa pambansang kalayaan, 
demokrasya at sosyalismo. Itinuturing din nating atin 
ang mga rebolusyonaryong pakikibaka at tagumpay ng 
iba pang mamamayan. 

Gayunman, dapat nating pagsikapang magkaroon 
ng kongkretong pakikipagsuportahan at pakikipagtu- 
lungan sa iba pang mamamayan sa abot ng ating ma- 
kakaya. Makapagbabahagian tayo ng karanasan sa pa- 
mamagitan ng mga publikasyon, seminar at kumpe- 
rensya. Pwede tayong makipagpalitan ng mga kadre sa 
mga programa ng pag-aaral at pagsasanay. Dapat ta- 
yong magsikap na itaguyod ang internasyunal na pag- 
kakaisa at mag-ambag sa pagsulong ng mga rebolu- 
syonaryong pakikibaka ng mga mamamayan ng daig- 
dig. ABI 


1 Ang Great Depression o Malaking Depresyon ay pandaigdigang krisis ng kapitalismo na nagsimula sa US no- 
ong 1929 at tumagal hanggang kabuuan ng dekada 1930 at unang bahagi ng dekada 1940 sa ibang bansa. Ki- 
natampukan ito ng matagalang pagkatiwangwang ng mga pagawaan at malawakang disempleyo at kahirapan. 
Sinikap itong lutasin ng New Deal ni Pres. Franklin Roosevelt sa pamamagitan ng mga programang pang-eng- 
ganyo ng produksyon at pagkonsumo. Subalit noong bandang huli, ang pagpasok sa Ikalawang Digmaang Pan- 
daigdig ang aktwal na nakapagwakas nito. 


2 Ang demand-pull inflation ay pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sanhi ng napakalaking demand na di 
kayang tustusan ng suplay. 


3 Ang derivatives ay sarisaring instrumento o papeles pampinansya na ang presyo ay nakadepende sa presyo ng 
pinaghalawang pamumuhunan tulad ng mga pautang, sapi, bono at iba pa. 


4 Ang bulang high-tech ay tumutukoy sa ispekulasyon sa sapi ng mga kumpanya sa larangan ng teknolohiya at 
nakabase sa internet na artipisyal na nagpalaki sa halaga ng mga sapi nito noong 1995-2001. 


5 Ang 401k ay plano para sa pagreretiro ng mga manggagawa sa US. Sa iskemang ito, maaaring puhunanin ng 
isang manggagawa ang kanyang mga impok nang hindi nagbabayad ng income tax hangga't hindi niya kinu- 
kubra ang salaping impok at ang kanyang kita. 

6 Ang mga structural adjustment program ay mga patakarang pampinansya na ipinapataw ng IMF at World Bank 
sa mga atrasadong bansang humihiling ng mga karagdagang pautang. Pinalalabas na ang mga kundisyong ito 
ay para sa kaunlaran ngunit ang tunay na tinitiyak nito ay makapagbayad ang bansang nangungutang at mag- 
bukas ito sa “malayang pamilihan.” 


14 ANG BAYAN Marso 29, 2009 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Ispesyal na Isyu 
Marso 29, 2009 
www.philippinerevolution. net 


Kamtin ang mas malalaki 
pang tagumpay sa digmang bayan 


Mensahe ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Marso 29, 2009 


alang hanggang kagalakan nating ipinagdi- 
W riwang ang ika-40 anibersaryo ng pagtatatag 
ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngayong 
Marso 29 sa absolutong pamumuno ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas. Mula noon, nagkamit ang BHB ng 
malalaking tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka 
ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagla- 
ya at demokrasya sa pamamagitan ng matagalang dig- 
mang bayan laban sa imperyalismong US at mga lokal 
na nagsasamantalang uring malalaking kumprador at 
panginoong maylupa. 
Binabati natin ang la- 
hat ng Pulang kumander at 
mandirigma, mga kadre at 
kasapi ng Partido 


sa BHB at ang malawak na masa ng sambayanan sa ka- 
nilang naipon at kasalukuyang mga tagumpay. Iniuu- 
kol natin ang pinakamataas na parangal sa lahat ng 
ating rebolusyonaryong martir at bayani. Ang ating 
mga tagumpay mula nang itatag ang Partido at BHB 
ay nakamit natin dulot ng ating matatayog na rebolu- 
syonaryong prinsipyo, tapang, tiyaga, pagpupunyagi, 
puspusang pakikibaka at mga sakripisyo. 

Ang BHB ngayon ang pinakamalaking rebolusyo- 
naryong hukbo na naitayo ng sambayanang Pilipino sa 
buong bansa. Mas malaki at mas malakas ito sa rebo- 
lusyonaryong hukbo ng Pilipinas na lumaban sa kolo- 
nyalismong Espanyol mula 1896 hanggang 1898 at la- 
ban sa imperyalismong US mula 1899. Mas malaki at 

; mas malakas din ito sa Huk- 
bong Bayan Laban sa Hapon 
noong 1942-45 at Hukbong 

(N Mapagpalaya ng Bayan 
`XS N mula 1949. 


aa 
Ky ESS 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


